


CERDD 


o 


EANSANFFWEAEED. 





00 





DywEpoppn yr hen frenin Salmon 
O flaen y rhai gwychion 1 gyd, 
Fod amser i bob rliyw amcanion, 
Arferion, dybenion y byd ; 
Mae amser gan rai i ragrìthio, 
[I swnio a rhuo heb fod rhaid, 
Ac-amser i fesur neu bwyso 
Cerdd Besi o Lansantífraid, 
e O] ra ti u, &c. 


Yr oedd Beti yn edrych yn wastad 
Am gariad â'i llygaid yn llon, 

A llawer o langciau yn blysio, 
Ac>yn ceisio cael cusan gan hon ; 

Yr oedd Huwcyn Shon y clocsiwr, 
A 'Phomas-y dyrnwr yíì daer, 

A llengcyn bon'ddigaidd o dailiwr, 
-A siopwr; a. Robin y sâer, &c. 


Er hyny 'roedd Betti'n ben uchel, 
Hi ddarfu eu gadael hwy gyd, 





i BETTI, 


€ 
Es 









Ŷ 





Gan fyn'd yn galonogi Lundain, 

[ ddangos ei glendid i'r byd; 

Ca'dd le gydâ godrwr gwartheg, 
Lle bu drwy fer adeg am dro, 

Y peth cyntaf a ddysgodd hi o Saesneg, 
“Do you want. any milk below.” &c. 


Roedd cefnder i Ddic Shon Dafydd, 
Ar gynnydd yn gwerthu gwîn, 
Pan welodd ef Fetti efo'i chynog, 
Yr oedd ef yn chwennych ei thrin; 
A hitheu am ŵr bonheddig, 
Gwnaeth olwg nodedig 1'r dyn, 
Cytunai i fyn'd atto fo'n forwyn, 
Pawb wrth ei fwriad ei hun. &c. 


Os morwyn oedd hi'n myned yno, 
' Rhaid i ni gael gwyro at y gwir, 

Hi gollodd, mae'n resyn dal sylw, 
Yr enw cyn pen hir ; 

Dechreuodd wisgo sidanau, 
Perwigau o bob lliwiau i'w gwellhau, 

Pe gwelsech chwi'r aur wrth ei chopa, 
Yn chwipio mewn cadair âdau, _ &c. 


Mewn chwarae-dy 'roedd Bet yn y bores, 
Er ei bod yn ei bacsiau gynt. 

A'i golwg yn ddisglaer eglur, 
A'i gwisg yn arogli'n y gwynt; 








3 


Yr oedd yr arglwyddi mawrion, 
Rai gloywon a'u hop'ra glass, 

Yn ynfytach pan welent hwy Fetti, 
“What a heavenly lovely lass |" &c. 


Ond toc hi gychwynodd i Gymru, 
Wedi denu arian y dyn, 

O herwydd fod arni gymhyraeth, 
O hiraeth am ddangos ei hun ; 

Hi wisgai bob math o dylysau, 
Teganau o raddau di-ri), 

'Fu erioed ar balmant y Mwythig 
Un ferch mor fonheddig a hi! &c. 


'Roedd rhai o ddeutu oi chartre” 
Yn lluchio coeg eiriau lled gas, 
Gan wawdio'n grefyddol o wenwyn, 
Mae hon heb un gronyn o'r gras; 
Yr oedd rhai yn ei galw hi'n Gadi, 
A'r llall yn dweud, “Hon ydyw Bess," 
But, gentlemen, I am a Lady, 
Pray look at my Curricle dress“ &c. 


Mae hon yn rhy falch, meddai'r bobl, 
Ac yn uchel ryfeddol o fawr, 

A'I hen gariadau yn 'wyllysgar 
Yn chwennych ei llusgo hi lawr; 

“Wyt ti'n eofio caru'n y gwely, 
Cusanu mor fwyn-gu efo mi” 








4 


“()! shame on the booby pên-mynydd, 
Are tlyese your manners to me î” &c. 

Ar ol blino'n rhodio o B WIN DW, 

Hi ddaeth ar dro addas i'r dre, 

Yn hyn«dymaei chariad hì'n fori; 

Peth digon naturiol—on'de?... 

Pan ddelo tylodi a charchar, 
Mae:cariad yn siomgar; ni sai';*** 

Rwynmeddwl os bernwch chwi'n gyw 
Fod hyny ar gariad yn far. &c. _ (rain, 


Ond Betti aeth eilwaith:i Gymru, 
I synu'r hen Fadlen a Sian, 
Roeddicrio ac wylo wrth-ei gweled, 
A'i dillad cyn adued a'r frân, 
Gan ddweyd,fod y gwr wedi marw, 
Wedi newid ei.henw hefoi. hoed. 
Oes amoch chwi eisiau, gwraig weddw, 
.Heb.fod. yn briod erioed Î 
J. Jones, Glan y gors; 








I 








